
NEWYDDIO N. 


I. Hanes Gwr o Lancajhire, a laddodd ei 
Wraig, a dau o Blant. ì 

dan S° s ^ mae ^uw yn r h°> Arwy- 
ddion a Bygythion yn y Nefoedd uchod, 
ag-yn y Ddaear ilod, dan ddiígwyl i Ddy- - 
nion edrych ar y pethau hyn, a gwellhau 
eu Buchedd, cyn dyfod y Dydd raawr ei 
• Digter ef. 


III. Hanes y pedwar Gwyr a fy’n chware 
Cardiau, yn y Mis Mawrth ddiwaethaf, 
yn y Flwyddyn, 1766. 








Dechre Can , ar London Bäendis. 

yn WYR aläwrâgédd brîod, gwrandewclì ai -Draethodj 

1t drift, 

ö Hanes Gwr rwi’n eoelio wrthocìodd Groefû Griíl j 
Fe laddotîd Wra:ig ei Fynwes, a dau o Biantas mârí^ 

Mae hynny yn fy mrifo wrth gofio fath á£r Gân. 

Ö Lancajbire doe*r Newydd, lie.’roedd j Cigidd câs, 
Am wrthod Deddf'yy Arglẃydd fe' golìodd gynydd Çt/âs^ 
Nid oedd ond dêg ó- Ddyddiau 'èr ban gàwfa o Jiýrfg^dd lîonj 
Fan ddarfu i Wâs y Satan wneud diben deg i b-roh. 

Y Mawrth y ch'wechèd Diwrnod y'gwnaçddibendod hon 
Ar ddêg o’r Nos heb amgan, o Fulan drwg ei fron f : 
Fe goda’r P'wyall finiog, Ddyn Hidipg.hyll ei Wawr s ’ 
Äg ar i Gwddw drawá nes fyrthia i Ffen hi i lawr. j 
,; ’Roedd ganddo Blentyn tirion oedd unionyh dair oedj 
A hwnnw a ladde gwedi o rüení n\wya ’rioed j 
Önd dyna ddau a ladde, heb arnme efo wnaeth gam» 

A’r gwirion oedd yn ddifri yn gweiddi heb ei Fam. 

At hwnnw’j ae o’n fuan, O Fulan drwg ei b ryd î 1 
Nid oeddröfíd dêg o Ddydiau er ban ddaethe ef i’r Byd| * 
Hwnnw ni arbede, fo ai lladde dryme dro, 

Di Drugarcdd ydi’r Cythrael, gwae ael iw fagal fo. 

’Nol darfod hyn o órcheft drwy’r Ffeneft fawr yr aethj 
î Dŷ Cymrnydog iddo, dan gwyno yno yn gaeth j 
Dan floiddio, u feddaeth Dynîon bryntion drwg i’m Tŷ 
st Alladd ŷrt llwyr fy Nheulu s ’rwl’n ©fhi fèlly fu;” . ; 




[ 3 ] 

Fe goda’r Gwr o’í Welu ban glybu ei Waedd ai Grî, 
Dan ddweudyd wrtho, “ ymgroefwch, na ddweudwch 
u hyn i mi j” 

A chwedí caei Goleuni, ymgroefi a wnae nhw’n fawr, 

Fi Ddilladygaenhw’nwaedlyd, dychrynllyd oedd ei wawr. 

Gofynna i lVillam lVhìttie, cc o ble daeth dyfnyna gwaed 
“ A wela i ar ych dillad ? rhyw Weithred ddrwg a wnaed j 
Codi Aud i’r Tŷ yr aed, nhw weian Waed yn Llyn, 

A thri Chorffyn ar> i cyfar, hi aeth yn Fatter fyn, ' 
ÎVìliam Cbwittle a ddweudodd, gyffefiodd,dyma’rgwir 
iC Mi wneuthim Orchwyl erçhyll, i fefyll arna i’n hir; 

“ Lladd fy anwyl Briod, ond g"örmod oedd .y Gwali, 

“ Fy Mhiant a gadd Farwoiaeth, fy hudö wnaeth yFall.” 

Feaeth dan Ddwylo’r Cedurn rhoed arno Heyrn mawr, 
’N rhwym ei Draed ai Ddwylo, nad alle ròdio fawr ; 
Bychan wydda i fammaeth wrth roi iddo Wenieth mwyn, 
Mae dyna’r ffafiwn ddiwedd huil ddialedd ddoe iw ddwyn, 
Gweddiwn bawb yn ddygun rhag Twyìl ý Geiyn câs, 
Mae o’n ddi Drugaredd yn y diwedd wrth eì Wâs j 
Fe ai'tun i Boen a Diaíedd di ddìwedd byth heb baid,* 
Taer geifiwn Grift i’n heîpu, fe deru yn ein plaid. 

Ond trwm iw gweled un Dyn wrth Gortýn am i ddrwg, 
Mae’n drymach ond cónfidrioí Ddynfyrthio i Dân a Mẃg^ 
Lle bydd yn rhingcian Dannedd, heb ddiwedd ar ei boen, 
Bob Criftion byw gweddied am.fyned at yr Oen. 

Os cychwnni yn Blentyn i ffórdd y Gielun gwyd, 
Mae’r Cythrael bob yn ronan ’n dy ddirwin at ei Rwyd j 
Fo gais yn daer dy dynnuí deyrnarfü gidag e, 

O rhêd at Frenhin ífraeî^ mae ganddo Afel gre. , 
Gweddiwn a dymunwn na ddel y ffafiwn fraw 
Tr Wlad^ o Waith y Cythrael j y dreial mawr a ddaw, 
Y cawn ni am ein Beiau, heb arríme, fiwra Sen, 

Duw’r Nefoedd a’n gymwyfo i dçyrnafu yno, Amm. 

A z 

; n 


Dechrt 



[ 4 1 

Dechre Can , ar Lyséni Müistres 

wy HYFEDDWN Waith yr Arglwydd, 

Y llowydd Ilàwn fy ddoeth i ddawn, 

Sy’n rhoi ini Rybydd breudl, 

Hynodol a ffrydnhawn ; 

Qin daníon Blinder arnon, 

Gerbron yn brydd arwydd fydd, 

Fel gynt uwch ben Gaerfalem 
Anrafòi yn i Dydd : 

Mae’n hir i’n Golwg nînne, 

Mawr Glofhe a Dwne o Dân ; 

Yn arwyddo i ni riw Ddydd trwm grî- 
•Mawr ydi’r Goleuni glân ; 

•A ninne yn dweyd nad ýdis 
Ond rhiw bethdy’n'goîeuo oflaen Glaw 
Ni chymmer Dŷn wrth wêdd i Iun 
Gerferon un Gronyn Braw. 

Mae Cleddyf Duw ar ein Gwarthe, 

Am ein Drygfa draw yn llym iẁ law, 

A hir fwgwth Ddialedd, 

O’r Diwedd di wm y daw; 

Wrth weled Duw yn oidi, 

Heb yn goíbi cud ’rym ni yn y Bŷd 
Yn myned’n. war galedion 
Yn hyfion arno o hŷd: 

Fel rhai y fydde yn amme, 

Nad oes yn ddie iw Dydd un Duw; 

Na Nêf lân wawr, nag ÜfFern îawr 
Mewn Beiau mawr yn byw; 

Na chofio un Gair a ddweydodd 
Dyw ’cr Nefoedd wrthym ni| 


$ 




[ 5 y 

Na chofío chwaith un rhybydd maith 
Mewn Gryndod iaith daẁ v Gri. 

Y llynedd ynfa gwelfon 
Arwyddiön rês i’n troi er llês 

Y Ddaear fawr a ddeifíodd 
A grinodd dan y Gwrês j 
A hynny a barodd Wafgfa, 

I mewn yma a nâd i Dylodion Gwlád, 
Iw troi nhw i ddio|idef Brinder 
A gwagdah- Brydd-der brâd: 

Y mawr Wýr ni fynan weled 

Y Llu drueiniad gweiniad gwael 5 

Ni chan nid GIŵs oi ifíwyf rhag Rhẃ 
Mor rhodio i Ddrŵs y rh&el : 

Bu len’i dau Tylodion 
Egwan foddion gwag o Fwycì 
Ar’gwan dan Gydd, a Gwyneb biydd 
A dwyrydd lonydd Iwyd. 

Yn nechre’r Grawys îeni 
Bu yr Cledi clîr yn doft ar Dîr, 

Y gerwin Eira garw; 

Ond ni arofodd hwnnw vn hîr, 

Ni welodd neb moi ginrmiin, • 

Drwm erwin Od fy yn byw yn bôd,' 
Ond Trugaredd Duw ai parodd, 
Eglurfodd ydi ei Giôd : 

Pedfafe’n hîr heb doddi, 

Buafei Cledi niawr i’n Gwlad; 

Fe fuafe Lû.ar y Ddaear ddû, 

Yn newynu’n ddrwg cu hâd ; 

Li allafe’r gwan drafaeíio, 

Na’r crýf mor rhodio drwyddo draw: 
Gwir Dduw ni roes moi fath i’n hgçs, 
wnd troes y Loes ai Law. 




Daeth Rhybydd arall ini' 

Y leni i lawr dan- nefól Wawr 
Mae un o’r Nêf Forwynion» 

Yn Arwyddion moddion maẅr, 

Fe’i gweîwyd hi’n ÿ Gogledd» 

O Ryhydd ri yn ein Golwg’ nî, 

Yn Sereiî Gynffon lafwen 

Nid claerwen frigwen fri i 
A hyn dros rai nofweithiau 

Y bu hi yn oîeu modde maith; » 

Rhyw erwin Gri arwyddodd hi, 

Byad galed ini’r Gwaith; 

A hyn y dorrifF allan, 

I’n plith ni’n fuah anian yw, 

Oni throwir ger bron, wedi gweled hon ; 
Fel Doethion at un Duw. 

Mae hon yn faithfed Seren» 

O fflen mllen Fŷd ö Brŷd i Brýd, 

Yw chanfod o fiaen Nelbul, 

O erwin Dreígil drŷd; - 

Cewch weîed mae o fìaen Blinder, ; 

Drymder draw, mae hon ger llaw*; 

Er hyn ni wyddon’r Awrhon, 

At Ddynion beth a ddaw ? 

Ar ol hon a fu ddiwáethâf» 

Daeth mawr Wafgfa trymma tro j 
Daeth Rhyfel câs waith rhai di Râs» 
Oedd mewn Bŷd brâs i’n Brö; 

Fe dorred Pennau Arglwyddi, 

Am ei Drygioni gwedi’r Gwaith, 

Am iddynt drîn Gwrthryfei blînj 
Mewn gerwin fyddin faith. 

Cewch weled daw’r tro yma» 

Ryw lyma o Lîdi i’n gwafgu I gíd s 




: ■ 1 7 3 

I goíbi Amiuwiolíon* , 

Drwg Ddynion fryntion fryd,; 

Ne hẃyrach mae Marwolaeth • 

Di dorsaetb lun ddaw af ol ,Kyn 
Ond ceifiwn roddi yn helaeth, 

Yn Gobaith ar Dduw gwyn ; : 

Trown, trown at Dduw, mae*n rhowyr, 
A Chalon gówir bod-ag-un ; 

Yn f;wr mae’r Bêdd a lygra’n Gwêdd, 
Yn oeredd bob yn un ; 

Duw cádw George ein Brenhin, 

Yn ore Brigin ar ein Bro j 
A phawb dan Grêd fy’n byw ar Ied, 

Oi uniawn DdeiÌied O. 


Deehre Can> ár FrynniauV Werddon. 

G Wjandewch ar Haries hynod dychryndod Syndod 
O Sdampl fawr ofnadwy hynodol a fy hun; s ffuri, 
Am bedwar oedd yn chware y wyfg ar Gardiau’ri galí, 
Ag Araeth ddrẃg oiGenau beth gore a foddie’r falj. [gas, 
Wrth hir chware am Chwecheîniog ün yno a gòlla’n 
Dechreua yn ddygun ddigio, ymrwyfo yn bur ddi-ras; 

A thyngu ai rhegu yn rhygyhdrwg dréingeíl figilfuri,-' 

A dylifo oéredd Lyfon, madroddion dyfnion tun. [i’naWr, 
Gwnae i regu hun’n chwerw, “ wei bydru a wrieîw 
‘ 5 Bob yn Gymmal hefyd hyll ofed fyrthwi i’r lîawr; 

Na chauwi byth mo’mLjygaid ar hyd y.bywyd byw,. 

‘‘ Mi ’nilla fi’r Fats yma er gwaéthà döetha D.Uw k ’’ 

Ar hyn dyflana’r Ganwyil ÿn dywyll àmwyîí wëdd, 

Ag yntef a roes ar’fyrder gan FHnder arw Floedd-; 

Dan ddweyd fod peth< iw bigo dan gwynp yn ei Goes, 

Ar’ tri eraili oedd ýrt òrynnu ar ‘)Vgt* rh : ag y îoes. 

Nolwyd 






Nolwyd attoFeddig i efmwytho ei lewig Loes, 

A hwnnw arno edrychodd mewn gwirfodd ar ei Goes; 
Feddweydodd wedi fymio a theimlo honno o hyd, 

Nad oedd Dyn byw ai mendia pe chwilia Barthau’r Byd. 

Y Goes araîl ar fyr Ddyddiau a ddue moddie fnaith, 
Fe bydrodd holl Fyíedd eí Draed fHedd oédd î waith; 
Dechreua ’rheini jytthia ì ffòrdd oddiwrtho ar ffull 
Gymal oddiwrtb Gymal mawr hynod Siampl hull. 

é-g feìly ei Goefau a fyrthia oddiwrth ei Liniau i lawr, 
Ai Ddwylo oddiwrth arddyrna blín droea modda mawr; 
Ai Freichiau oi Cymalau fe fyrthie’r dŷrne dwys, 

Ai Gliniau or un moddé gofidia ä bara bwys. 

Ai Lygaid chwaith ni chauòdd er maint a wylödd o, 
Dros .bart o Flwyddyn gỳfa bu wafgfá dryma dro j 
Yn bydru bob yn Afgwrn ’nrhoi bwrn i rhai byw, 

Yn Siampl i bawb eilwaith o Farnedigaeth Duw. 

Êr pydru ei holl Aelodau yn Ddarnau modder mawr, 
A fyrthio i lawr oddiwrtho ai Ilichio i Bridd y Llawr; 
’Roedd ètto fyw yn ei Galon Ochneidiôn dyfnion dwys, 
’Nŵfnadwyi bawb ai gwele, a hyn a bare Bwy's. 

O’f diwedd drwy weddion duwioiion moddion maith, 
GoIIyngodd Duw fo o’i Boenau i’r Bedd mewn <rore 
' gwarth; [digwyddodd hyn 

y Fjwyddwn mil faith ganmîwydd chwe dec- a 6 
Ya Líoegr dwedai ddyfal bu’r Dial Siampl fun. ° 

Wel ’drychad pob Dyn diras yn addas/lan y Nê, 

Am edrych beth a ddweyto, rhag iddo Iithro oi Le; 
Rhag mhel ag arfa mintog galîuog Nêf aLlawr, 

A g icjdo ch daro ddigllòn i öfidion moddion mawr. 

Máe’r Argìwydd Dduw yn gweled ymddygiad pob rvw 
Ai Feddwl cin i ddweydyd da hefyd o’r nêf i hun ; [Ddyn, 
Na iwfiwcà Regfydd creuîon na Lyfon drwg di-les, 
Rhag gaffael yn y Dîwedd flin Ddialedd ryfes wres, 

ELLIS ROBERTS m ea ^ f 

D 1 W E D jp. 


